amcimngin. 

Mánaðarrit til stuðnings Jcirlcju og lcristindómi íslendinga. 
gefið út af hinu ev. lút. kirkjufélagi ísl. í VestrJteimi. 

RITSTJÓRI JÓN BJANNASON. 

16. árg. WINNIPEG, JANÚAR 1902. nr. ii. 



Vestr að Kyrrahafi. 

Eftir séra Björn B. Jónsson. 


II. 

„Go west, young man!“— Horace Greeley. 

þar hætti eg áör ferðasögu minni, er eg aftr var kominn 
út úr Yellowstone Park. það var að kvöldi, að eg steig upp 
í járnbrautarvagninn í Cinnabar,og bjóst eg tafarlaust til hvílu 
í svefnstofunni. Um nóttina var vagninn fœrðr norðr til Liv- 
ingstone og set'tr snemma um morguninn í Kyrrahafslestina 
að austan. Langt fram á dag svaf eg, og dreymdi mig um 
dýrðina íYellowstone Park, en þó komst eg á flakk áðr en 
komið var til Helena, höfuðstaðarins í Montana. það er 
mjög snotr borg og þinghúsi ríkisins þar viðbrugðið fyrir 
fegrðar sakir. Skömmu eftir að farið er frá Helena er farið 
að klifra upp Klettafjöllin. Lrá barnœsku hafði eg lesið í 
landafrœðinni um þennan stórkostlega fjallahrygg, og hló mér 
nú hugr við að fá að sjá hann, svo risavaxinn sem eg hafði 
hugsað mér hann. Eg skildi því um stund við þá tvo kunn- 
ingja mína, sem með mér höfðu farið að heiman og reynzt 
mér skemmtilegustu samferðamenn. það voru þeir Rudyard 
Kipling og Eugene Field. Eg kaus þá tvo saman mér til 
fylgdar vegna þess, hve ólíkir hvor öðrum þeir eru. Frum- 
leiki Kiplings örvar, en innilegleiki Fields friðar mann, svo 












16á 


naumast getr maör veriS í svo hvimleiðu skapi, aS annarhvor 
þeirra ekki eigi viö mann. En á leiöinni yfir fjöllin má maör 
ekki vera aö lesa; þá þarf maör allt af að vera aö horfa. 
Maör verör annars ekki eins mikiö var viö þaö, þegar fariö er 
yfir fjöllin, eins og maör fyrirfram ímyndar sér, vegna þess 
aö maör er stöðugt aö smá-hækka og er eiginlega kominn 
feikna-hátt áör en. mjög mikið fer að bera á fjöllunum. Býsna 
svipmikil er þó feröin efst á fjöllunum. Lestin lför þá í bugö- 
um og lykkjum eftir skorum og sprungum og kring um hnúk- 
ana, og er því útsýnið allt af fremr lítiö. Sumsstaðar hefir 
orðiö aö sprengja göng í gegn um hamrana,og eru sum þeirra 
nokkrar mílur á lengd. þegar vestr fyrir Klettafjöllin er 
komiö, ferðast maör heilt dœgr eftir dölunum milli hinna 
tveggja miklu fjallgarða. þá taka við Cascade-fjöllin, og eru 
þau bæði hærri og brattari en Klettafjöllin og förin yfir þau 
miklu glæfralegri. þegar komið er ofan úr hlíðum fjallanna, 
tekr við Kyrrahafs-ströndin og svo hafið sjálft. 

þegar maðr feröast um ný ríki eða lönd, er áríðanda að 
kynnast vel sögu þeirra staöa, sem leiðin liggr um, svo maör 
hafi fullkomið gagn af ferðalaginu. Hvert ríki hefir sína sér- 
stöku sögu og söguhetjur. Ríkin þrjú þarna norðvestast í 
Bandaríkjunum, Idaho, Washington og Oregon, eiga öll upp- 
runalega sömu sögu, því framan af voru þau öll sameinuð, og 
hét þá allt það stóra flæmi vestan Klettafjallanna einu nafni 
Oregon Territory. Og það var fyrir tilviljun eina, að Banda- 
ríkin ekki misstu allt það land algjörlega. það var einungis 
fyrir óviðjafnanlegt þrek og áræði kristins trúboöa eins,að öllu 
því auðuga landi var ekki kastað burt. 

það var einu sinni snemma á nítjándu öldinni, að hvítr 
veiöimaðr nokkur, sem ráfað hafði vestr fyrir fjöilin, fékk 
gisting hjá Indíönum, er þar bjuggu í dal einum. Aðr en 
veiöimaðrinn lagðist fynr um kvöldið tók hann biblíuna upp 
úr brjóstvasa sínum, las kafla úr henni upphátt og baðst svo 
fyrir í heyranda hljóöi. Indíönum fannst mikið til um bœna- 
gjörð þessa og vildu þeir fá að frœðast meira um ,,bók hvíta 
mannsins“. Veiöimaðrinn skýrði þeim frá guðlegum uppruna 
þókarinnar og tilgangi guðs með því að gefa mönnunum hana. 



103 


Síöar barst fregnin um hina undarlegu bók út meðal alls þjóÖ- 
flokksins, sem bjó í dalnum, og vakti hina mestu eftirtekt hjá 
hinum fáfróðu, en barnslegu Indíönum. þetta varð til þess, 
að sendir voru fjórir höfðingjar úr þessurn byggðum Indíana 
austr í byggðir hvítra manna. þeir ferðuðust alla leið til St. 
Louis og gengu þar fyrir Clark hershöfðingja og báðu hann í 
nafni þjóðflokks síns urn ljósið til að lýsa sér til góða landsins. 
þetta var árið 1832. það var tekið vel á móti Indíana-höfð- 
ingjunum og þeir haldnir í góðu yfirlæti í St. Louis, en ekkert 
skeytt um að svala sálarþorsta þeirra. Tveir Indíanarnir dóu 
í St. Louis, en hinir tveir héldu eftir all-langa dvöl heim aftr 
í óbyggðirnar. Við burtför þeirra talaði annar Indíaninn, 
sem var ungr maðr, svo alvarleg og átakanleg orð inni á skrif- 
stofu Clarks herforingja, að einn skrifari heishöfðingjans 
komst við og ritaði litlu síðar bréf til fólks síns austr í Pitts- 
burg og sagði frá þessum viðburði. Bréfið komst á prent, og 
kveinstafir Cayuse Indíananna vestan við Klettafjöllin bárust 
þannig til eyrna læknis eins í ríkinu New York. Hann hét 
Marcus Whitman. Rödd drottins talaði til þessa manns, og 
4. Júlí 1836 lagði hann á stað vestr til rauðu mannanna til að 
kenna þeim að þekkja sannan guð og frelsarann. Ferð hans 
var bæði löng og hættuleg. Loks auðnaðist honum þó að 
kornast vestr í Columbía-árdalinn,og settist hann þar að ásamt 
konu sinni og þremr vinum, sem með honum höfðu komið. 
Skömmu síðar skildu þó vinir hans við hann og héldu lengra 
og settust að meðal Nez Perces Indíananna. Með eigin hönd- 
um reisti dr. Whitman dálítið skólahús og þrjú íbúðarhús. 
Hann tók þegar að kenna og lækna, og Indíanar söfnuðust að 
honunr, svo dálítið þorp myndaðist á þessurn trúboðsstöðvum 
hans; það heitir Waiilatpu. Á þeim dögum þekktu engir 
hvítir menn Oregon Territory aðrir en verzlunarmenn Hudson- 
flóa-félagsins, og stjórnendr Bandaríkjanna álitu land það ó- 
nýta eyðimörk. Garprinn rnikli Daniel Webster sagði í öld- 
ungadeild þingsins árið 1825, að hann vildi ekki láta verja 
einum eyri til að kanna það ónýta land. Á sömu skoðan 
voru aðrir stjórnmálamenn, og einn þingmaðr komst svo að 
orði, að guð almáttugr hefði sett Klettafjöllin til að vera 



164 


landamerki Bandaríkjanna aö vestan. En svo var þaö eitt 
sinn, þegar dr. Marcus Whitman haíSi fariö óvanalega langt 
norör meS Columbia-ánni til aö vitja sjúklings, að hann komst 
að því, að Englendingar voru á laun farnir að flytja að norö- 
an inn í Columbia-dalinn í þeirn tilgangi aö ná í landið handa 
Bretum. Hann steig þegar á bak hesti sínum, er hann varð 
var viö brögö Bretans, og reið allt sem af tók heim á trúboös- 
stöðvarnar, kallar saman hyski sitt og tjáir því þá fyrirætlan 
sína aö halda tafarlaust til Washington-borgar. þetta var um 
vetr og naumast var að búast við öðru en opnum dauða í 
þeirri för. Hann lagði á staö með fjölskyldu sína og tvo Indí- 
ana sér til fylgdar. Hann brauzt yfir fjöll og firrnindi, gjár og 
gljúfr, synti ár og lœki og létti eigi ferð sinni fyrr en hann 
loks komst til mannabyggða allaleiðsuðaustr í Bents Fort við 
Arkansas-ána. þar skildi hann fólk sitt eftir, en hélt einn 
ferðinni áfram, og eftir nokkrar vikur náði hann til höfuðstað- 
ar landsins. Sagt er, að hann hafi þá litið út sem útilegu- 
maðr, eftir aö hann hafði búiö einn í sjö ár innan um Indíana 
vestr í óbyggöum. Hann gekk fyrst fyrir Daniel Webster, er 
þá var innanríkisráðgjafi og talaði fyrir honum máli Oregon- 
landsins. En Webster var einmitt þá að semja við Bret- 
landsstjórn um að selja henni allt landið vestan við fjöllin, 
Oregon Territory, fyrir fiskveiðastöðvar. Hann vildi því ekki 
hlusta á sögu dr. Whitmans. Trúboðinn lét þó ekki hugfall- 
ast, heldr gekk fyrir sjálfan Bandaríkjaforsetann, hr. Tyler. 
Forsetinn tók honum vel, sagði, að vel gæti svo verið, að saga 
hans væri sönn, en eigi að síðr hlyti hann að sjá það sjálfr, að 
þetta land væri Bandaríkjunum ónýtt, því ómögulegt væri að 
komast þangað að austan. ,,þér vitið það, dr. Whitman“, 
sagði Tyler, ,,að þess er enginn kostr að koma vögnurn yfir 
Klettafjöllin. “ ,,Herra forseti!“ svaraði Whitman, ,,eg hefi 
sjálfr komið vagni yfir Klettafjöllin; það gjörði eg fyrir sjö 
árum; hann er vestr í Waiilatpu enn. “ Með þessum orðum 
sigraði Whitman forsetann, og af því leiddi það, að ekkert 
varð af sölunni á landinu vestan við fjöllin; Washington, 
Idaho og Oregon urðu Bandaríkjafylki, og samið var við 
stjórnina brezku um landamerkjalínuna að norðan. Áðr en 



i6 5 


vika var liðin frá því Whitman stóö frammi fyrir forsetanum 
og sannfœröi hann um verömæti vestrlandsins, var fólk lagt á 
stað á 200 vögnum til aö brjótast vestr yfir fjöll og byggja hið 
frjósama land.—Fjórar mílur frá bœnum Walla-Walla í suö- 
austrhluta Washington-ríkis er leiði Whitmans, trúboöans 
hugprúöa og þjóðholla. þar hefir honum verið reistr minnis- 
varði, og er hann talinn hafa verið ágætastr allra landnáms- 
manna vestrríkjanna. 

það, sem mest vekr undrun manns, þegar komið er vestr 
á Kyrrahafsströndina, er vöxtr borganna þar, sem þotið hafa 
upp á fáum árum. Borgirnar Seattle og Tacoma við Puget 
Sound eru jarteikn hinna stórstígu framfara þar vestr frá. 
Seattle er nú í mesta uppgangi og er orðin ein mesta verzl- 
unarborg landsins. Gull-landið í Alaska og viðskiftin við 
Kína og Japan eiga góöan þátt í uppgangi borgarinnar. Miklu 
er minni verzlun og fjör í Tacoma, en það er aftr miklu sið- 
legri bœr. Lífið á ströndinni er ungt og ótamið enn. Sið- 
ferðisspilling er þar mikil í borgum og bœjum, sem eðlilegt er, 
því þangað safnast menn úr öllum áttum og dvelja þar um 
stundar sakir: námamenn, skógarhöggsmenn, fiskimenn, sigl- 
ingamenn og allskonar æfintýramenn. Drykkjuskapr er voða- 
lega mikill í öllum borgunum vestr frá. En við það þarf eng- 
inn að kippa sér upp. það er nú sama sagan allsstaðar. Of- 
drykkjan er hið viðbjóðslega ýldu-sár á þjóðlíkamanum, hvar 
sem maðr fer um landið. En hvergi er víst annað átumein eins 
illt eins og vestr á ströndinni. það er spilamennska— gamb!- 
ing. Maðr getr naumast vikið sér svo við, að þessi svívirðing 
veröi ekki fyrir manni. A járnbrautarlestunum, á skipunuin, 
í hótelunum—allsstaðar—er verið að spila um peninga. Bœ- 
irnir eru fullir af allskonar spilahúsum, og þar eyðir fjöldi af 
aumingja erviðismönnunum öllu, sem þeir innvinna sér, auk 
þess sem allskonar svívirðingar og glœpir eru skilamennskunni 
samfara eigi síðr en drykkjuskapnum. En þessi hætta er ekki 
að eins þarna vestr frá og í nýbyggðum. Hún er nærri alls- 
staðar. Skyldi kristnir foreldrar meðal fólks vors hafa gjört 
sér grein fyrir því, að þ :ssi skelfilega hætta getr vofað yfir 
unglingunum? það þarf að kenna hverju ungmenni að forð- 



ast þessa hættu, og þá má ekki heldur líöa í kristnu mannfé- 
lagi ýmislegt þaS, sem leiöir til hættuspila. Mannleg náttúra 
er rík af tilhneiging til aS freista hamingjunnar, kasta tening- 
um á einn eSa annan hátt um alla hluti. Aumt er aS vita til 
þess, aS oft er einmitt slegiS á þá strengi, þegar verið er að 
hafa fé út úr fólki á opinberum samkomum, þó það sé þá 
venjulega gjört undir einhverju fallegu yfirskini. 

Eg fór dálítiS víSa um vestr frá. Norðr frá Seattle fór 
eg rúmar hundraö mílur. Líka skrapp eg snöggvast sjóleiðis 
til Bremmerton. þar er herskipakví sjóflota Bandaríkjanna. 
Voru þar þá auk smærri skipa úr flotanum stödd tvö stór her- 
skip. Var annað þeirra hin fræga ,,Oregon“, sem ferSaðist 
8,000 mílur til að komast í sjóorrustuna miklu við Santiago 3. 
Júlí 1898 og átti með ,,Brooklyn“ beztan þátt í að yfirbuga 
spánska flotann. Hitt var herskipið ,,Wisconsin“ og er það 
eitt af þremr stœrstu og nýjustu skipum flotans. Eg skoðaði 
skipin í krók og kring.utan ag innan, og þótti mér voðalegt að 
sjá hin ógurlegu morðtól, er þau voru útbúin meS; og þótt eg 
fyndi til ánœgju yfir þessum fögru og ósigrandi bryndrekum 
lands míns,gat eg þó ekki aS því gjört,að mér ofbauS að hugsa 
um það, aS allr þessi stórkostlegi útbúnaör væri þó einungis 
til þess aS drepa menn með. Skyldi þjóSir heimsins aldrei 
verða svo siðaðar, að þær hætti að berjast? Hve nær skyldi 
spádómrinn rætast og sú stund koma, aS þjóSirnar smíði 
plógjárn úr sverSum sínum og kornsigðir úr spjótum sínum og 
ekki læri hernaSaríþrótt framar (Esaj. 2, 4) ? 

Eg ferðaSist líka frá Seattle alla leiS suðr til Portland í 
Oregon (um 200 mílur). Fór eg þangaS einkum til að hitta 
vin minn og skólabróSur séra J. A. Leas. Hann er prestr 
ensk-lútersks safnaSar í Portland og forseti hinnar nýmynduðu 
Pacific Synod , er saman stendr af söfnuSum ensk-lúterskra 
manna í Washington, Oregon og Utah. Mér var hin mesta 
ánœgja af komunni til Portland. Bœrinn er yndislega fagr, 
stendr í Columbia-dalnum á báðum bökkum árinnar. þar 
þótti mér fallegast af þeim stöSum, sem eg kom á vestr frá. 
Mest var mér þó ánœgjan af að vera viðstaddr, þegar kirkju- 
élagiö áSr nefnda (Pacific Synod) var stofnuS, þingið var 



167 


haldiS í kirkju Leas’ prests, enda hafSi hann veriS frumkvöS- 
ull þess fyrirtœkis. Sjálfr flutti hann prédikan í þingbyrjan, 
og var hún yndislega fögr. LagSi hann út af því, er Móses 
stóS á dauSadœgri uppi á Nebó og horfSi yfir ána til fyrir- 
heitna landsins. Hann minntist þess, hversu oft þaS væri.aS 
bardagahetjur lífsins aS eins fengi í anda aS sjá ávexti vinnu 
sinnar. Svo dró rœSumaör upp mynd af hinu fagra fyrir- 
heitna landi þar í hinum nýju vestrríkjum og lagSi niSr fyrir 
prestunum, st£rfsbrœSrum sínum, aS þeir, sem fyrstu braut- 
rySjendr kirkjunnar, mætti eigi búast viS meiri launum fyrir 
stríSiS og starfiS en aS sjá í anda hina björtu framtíS kristn- 
innar í landinu. Sjálfsafneitanin ein ætti aS einkenna trú- 
boSana. þeir ætti aS rySja veginn og vera sáttir viS þá hugs- 
un, aS þeim yrSi sjálfum gleymt. —Eg kynntist þarna mörg- 
um prestum, sem eg áSr ekki þekkti nema af orSspori. Allir 
tilheyrSu þeir General Council og allt fór fram eftir reglum 
þess félags, og þess vegna kunni eg svo undr vel viS mig í 
þessum hóp,—ep, sem sjálfr er algjörlega af General Councils 
bergi brotinn og barn þess í anda. Hjartanleg gleSi var 
mér þaS aS ganga meS þessum brœSrum mínum til altaris og 
minnast þar viS frelsara og drottin vor allra, sem á hann von- 
um, hverrar þjóSar sem vér erum og hvar sem vér erum af 
honum settir í fylkingar hersveita hans. — GuS blessi þetta 
litla kirkjufélag trúbrœSra vorra vestan viS fjöllin! 

Enn þá hefi eg ekkert minnzt á landa mína vestr á 
ströndinni, og er mér þaS þó bæSi ljúft og skylt. Lengst af 
tímanum, sem eg var vestra, dvaldi eg hjá löndum mínum, 
og voru þeir mér allir sem brœSr og báru mig á höndum sér. 
ASallega dvaldi eg í Ballard, sem er dálítiS þorp rétt viS borg- 
ina Seattle; gengr þar sporvagn á milli hvern hálfan tírna. 
Margir íslendingar hafa setzt aS í þessum boe og þeir fslend- 
ingar, sem búa inni í Seattle, taka þátt í samkomum og félag- 
skap landa sinna í Ballard, og má þaS heita einn hópr. í 
Ballard hefir myndazt dálítiS félagslíf meSal landa. Tvö félög 
voru þar starfandi, þegar eg var þar. Heitir annaS félagiS 
,,Vestri“, hafSi í fyrstu veriS stofnaS aSallega af unga fólkinu 
í þeim tilgangi aS temja sér félagslega starfsemi, en síSan 



1-68 


hafa hinir eldri líka gengið í félagið og taka meS unga fólkinu 
jöfnum höndum þátt í starfinu. Félagiö hefir gengizt fyrir 
bókakaupum og heldr fundi á hálfs mánaöar fresti til að rœöa 
mál sín ogskemmta sér. Var vel látið af félagi þessu. Mig 
langaSi mjög mikið að koma á fund þess, en því miðr gat eg 
ekki komið því við. 

Hitt félagiS var safnaðarfélag. það var myndað síðstlið- 
iS vor fyrir tilhlutan séra Runólfs Runólfssonar, er áðr var 
prestr íslendinga í Spanish Fork í Utah. Ekki voru þó fleiri 
en 24 sálir í söfnuðinum. Söfnuðrinn hafði í vor samiS við 
séra Runólf um prestsþjónustu, og flutti hann nú guðsþjónust- 
ur hvern sunnudag í leiguhúsi dálitlu, miðr notalegu til slíkra 
funda. Sunnudagsskóli var líka haldinn hvern helgan dag. 
Séra Runólfr er maðr sérlega heilsutæpur og blásnauðr. Hef- 
ir hann því ekkert getaö ferðazt um byggSir íslendinga þar 
víðsvegar um ströndina, og fáir hafa orðiS til aS ganga í söfn- 
uð hans í Ballard. Vantar hann þó víst ekki góðan vilja. 

Til Ballard kom eg seint í viku og prédikaði eg fyrir ís- 
lendingum næsta sunnudagskvöld. Var samkoman höfð í 
samkomusal einum stórum oglaglegum, og furðaöi eg mig á, 
hversu margt fólk kom þá saman. Var sumt af því fólki frá 
Seattle. AS aflokinni guösþjónustu heilsaði eg upp á fólkið í 
nafni kirkjufélags vors og talaði eftir mætti fyrir því máli, að 
lífsnauðsyn væri það oss hinum fáu og dreifðu íslendingum að 
bindast einum allsherjar félagsböndum innan vébanda kirkju 
feðra vorra. Tvívegis flutti eg aftr guðsþjónustur í Ballard, 
annað sinn í norskri kirkju, er oss var léð af góðvild þess safn- 
aöar, er hana átti, en í hitt skifti í leigðum samkomusal. Eg 
skrapp noröur til New Whatcom og Marietta. Hinn síðar- 
nefndi staSr er ofr lítiö þorp, og var mér sagt, að þar byggi 
einar ellefu íslenzkar fjölskyldur. Eg boSaöi þar til guSs- 
þjónustu kvöld þess dags, er eg kom þangað, en sökum ó- 
veSrs gat ekkert oröið af þeirri samkomu. Og næsta dag 
varS eg að halda þaöan burt til að ná í annan staS, er eg var 
búinn aö ákveða samkomu á. því miðr gat eg allt of lítiö 
fariS um byggðir landa minna. það er svo langt á milli þeirra 
■ og seinfarið, og eg hugsaði mér líka, að eg gæti helzt einhver 



169 


góö áhrif haft meö því aö vera sem mest af tímanum í Ball- 
ard, þar sem kominn var þegar dálítil hreyfing í kirkjulega 
átt. Enda verðr hin kirkjulega hreyfing á sínum tíma aö ber- 
ast frá Ballard til .annarra staöa þar vestra. það er orðinn 
mesti fjöldi af íslendingum vestr á ströndinni, og eykst 
stöðugt flutningr fólks þangað. I nálægri framtíð gæti þar 
myndazt gott og sjálfstœtt prestakall. En það hlyti að verða 
nokkuð örðugt að þjóna því, og til þess þyrfti hraustan og 
ungan mann. Fyrst framan af hlyti að styrkja þann, sem 
það verk fœrðist í fang að mynda söfnuði og koma á föstu 
kirkjulífi. Kirkjufélag vort verðr að taka það verk að sér. 
Og eg er viss um, að fyrir ,,ströndinni“ getr legið björt fram- 
tíð einnig kirkjulega, ef rétt er að farið, ef þeir, sem komnir 
eru vestr úr ýmsum söfnuðum kirkjufélagsins og kirkjufélagið 
sjálft vinna saman. Kirkjufélagið verðr að hjálpa þessu máli 
við eins fljótt og því er unnt og kirkjufélagsmennirnir vestr 
frá að bíða eftir þeirri hjálp. 

Kvöldið áðr en eg lagði á stað frá Ballard var haldin al- 
menn samkoma í velvildarskyni við mig. Talaði eg þá enn 
fyrir löndum mínum, og að skilnaði bað eg þá eins heitt og eg 
gat að halda vel kristindóm sinn og greiða götu kirkjufélags- 
ins, þegar því yxi svo fiskr um hrygg, að það gæti meira 
sinnt verkinu þar vestr frá. Kærleika fólksins þar til mín 
gleymi eg aldrei. Margt það góða fólk hafði eg aldrei fyrr 
séð en í þessari ferð; en marga átti eg þar líka gamla vini og 
kær sóknarbörn frá fyrri tíð. Eg gleymi aldrei, hvernig ferm- 
ingarbörnin mín þar vestr frá slógu hring um mig sem föður 
sinn. Ó, hvað mér þótti vænt um að þau mundu enn ferm- 
ingarheitið sitt! Ávallt mun eg minnast landa minna vestr 
við Kyrrahafið með þakklæti, og ávallt biðja góðan guð 
að blessa þá. 





Hva<5 vitum vér um faraó ]>anu, er í> iörði 

r 

Israelsmenn að ]>rælum? 

Eftir A. H. Sayce, doktor og prófessor. 

J>ýtt úr Sunday School Times af ritst. ,,Sam.“ 

,, þá hófst til ríkis í Egyptalandi nýr konungr, sem ekki 
þekkti Jósef“ (2. Mós. 1, 8). Með þessum fáu, en efnisríku 
orðum er faraó sá leiddr fram á sjónarsvið sögunnar, sem að 
tilhlutan guðlegrar forsjónar varð orsök þess, að ísraelsfólk 
varð að þjóð, til þess hœf að veita lögmáli drottins viðtöku 
og byrja á því að leggja undir sig fyrirheitna landið. þó var 
það ekki á hans tíð, að flótti ísraelsmanna út úr ánauðinni 
skelfilegu í Egyptalandi kom fyrir. Faraó sá, er mest kúgaði 
ísraelsmenn, var annar en sá, er uppi var þá er þeir slitu sig 
lausa. Hinn fyrrnefndi konungr þeirra dó á þeim tíma, er Móses 
dvaldi í Midíanslandi. Og það var ekki fyrr en eftir dauða hans, 
að löggjafi Hebrea hvarf aftr til landsins, þar sem hann var 
fœddr, og tók að búa sig undir það að koma fólki sínu burt það- 
an áleiðis til hinna nýju heimkynna í Kanaanslandi. það er 
beinlínis tekið fram í 2. bók Mósesar (2, 23), að konungr sá, 
sem steypt hafði ísraelsmönnum f ánauðina, hafi dáið í þeirri 
trú, að þeir væri enn þrælar hans, sem hann gæti farið með 
eins og hann vildi. 

Um það hefir lengi verið deilt með mestu ákefð, hver af 
konungum Egyptalands það hafi verið, sem beitti kúganinni 
miklu við ísraelsmenn. Bergmál þeirra deiluradda má víst 
enn heyra, en í augum þeirra manna, sem trúa á áreiðanleg- 
leik þess, sem frá er sagt í biblíunni, er ágreiningsmál þetta 
algjörlega útkljáð. Pítóm—vistaborgin önnur, sem faraó lét 
ísraelsmenn í ánauðinni reisa samkvæmt því, sem frá er skýrt 
í 2. Mós. 1, 11—hefir fundizt, og hvað sá faraó hét vita 
menn einnig. Rannsóknirnar, sem leitt hafa til þess, að Pí- 
tóm hefir fundizt, hafa sannað það, að faraó sá, sem lét reisa 
þá borg, er sami Egyptalandskonungrinn sem sá, er um er 
getið í fyrstu kapítulum 2. Mós. bókar, hann, sem þessi orð 
eru höfð eftir: ,,Látum oss fara kœnlega að við þá (ísraels- 
menn), svo þeir ekki fjölgi, því vera má, ef ófriðr kemr, að 



þessi lýðr gangi í li 5 meö óvinum vorum, berjist á móti oss og 
íari svo af landi burt“ (2. Mós. 1, 10). 

Dr. Naville er sá, sem fundr Pítóms-borgar er aö þakka. 
það var þaö, sem fyrst af öllu haföist upp úr ,,félaginu til 
rannsókna í Egyptalandi“, er Naville vann fyrir. Aðal- 
markmið félagsins var frá upphafi það að varpa ljósi yfir sög- 
una um burtför ísraels úr Egyptalandi; og í mesta máta á- 
nœgjulegt var það, að fyrsti ávöxtrinn af starfi félagsins skyldi 
verða vissan um það, hver sá faraó var, sem kúganinni beitti 
við lýð drottins. þaðan í frá hefir oss verið það kunnugt, að 
Ramses annar af nítjándu egypzku konungaættinni var sá 
faraó. Og þar með höfðu menn náð haldi á föstu tímamarki 
í fornsögu Egyptalands til þess að miða við atburðina, sem 
frá er sagt í Exódus — bókinni um burtförina. 

Ramses annar var sá af forn-egypzku konungunum, sem 
einna mest allra ber á. Hann sat að völdum í sextíu og sjö 
ár. Á stjórnartíð hans stóð það ríki í sínum mesta blóma, og 
aldrei hafði Egyptaland eins mikil áhrif á menning fornaldar- 
þjóðanna eins og einmitt þá. Með dauða hans tók því ríki 
að hnigna. það missti landeignir sínar í Asíu, og inn í Níl- 
dalinn streymdu skarar hálfvilltra þjóðflokka frá Lybíu og 
Grikklandsej'jum og óðu þar uppi. það var ekki að eins saga 
ísraelsmanna, sem snerist við með burtför þeirra úr Egypta- 
landi, heldr einnig saga landsins, sem þeir höfðu búið í eins 
og ánauðugir þrælar. 

Fleygletrs-spjöldin, sem grafin hafa verið úr jörð í Tel 
el-Amarna, gjöra grein fyrir því, hvernig á því stendr, að svo 
er að orði kveðið um ,,hinn nýja konung“—Ramses annan—, 
að hann ,,ekki þekkti Jósef“. Á tímabili því, er átjánda 
konungaættin var við völd í Egyptalandi, hafði ríkið egypzka 
breiðzt út austr í heim allt til Evfrat-fljóts, og þá hafði Kana- 
an orðið egypzkt skattland. En það tímabil endaði með því, 
að innlenda menntanin í Egyptalandi varð að þoka fyrir 
menntan austrlenzku þjóðanna. Egypzku konungarnir höfðu 
kvænzt austrlenzkum konungadœtrum. Hirðin egypzka 
fylltist af tignum mönnurn austan úr löndum. Og loks réðst 
faraó sá, er nefndr var ,,villutrúar-konungrinn“, í það, að 



172 


upproeta hin gömlu trúarbrögö lands þess, sem hann var settr 
yfir, og setja austrlenzkan átrúnað í staðinn. Sú tilraun hafði 
miklar og víötœkar afleiöingar. þaö hófst innlendr ófriðr, 
sem náöi bæöi til stjórnmála og trúmála. Egyptaland missti 
um hríö landeignir sínar í Asíu. Og konungaættinni frægustu, 
sem nokkurn tíma skipaði hásæti faraós, var hrundiö frá 
völdum. Hin austrlenzka stjórnmálastefna og trúmálastefna 
konungs þessa haföi hneykslað Egypta; þjóðernistilfinning 
þeirra þoldi ekki aðfarir þessar og straumrinn í sögu landsins 
sneri algjörlega við. Semítarnir að austan voru gjörðir land- 
rækir eða líflátnir. Og ný konungaætt, sú nítjánda, komst 
til valda í Níldalnum. þjóðernisflokkrinn var þar með orð- 
inn ofan á. Að eins í Gósen, á útjaðri Deltahéraðsins hinna 
egypzku landeyja—, var hjarðmannalýðr ísraels enn kyrr. 
En þeir voru sviftir frelsi sínu, kúgaöir og gjörðir að þrælum 
stjórnarinnar. I stað hjarðmennsku-starfs þeirra var látin 
konra púlsmennska við tígulsteinagjörð. Allt var gjört, sem 
hugsazt gat, til að varna því, að þeir fjölguðu og sameinuðust 
hinum austrlenzku óvinum Egyptalands. Brátt dó hinn her- 
skái andi feðranna út hjá þrælum þessum, sem svona voru 
þjakaðir og niðr troðnir, og þar með þá einnig máttr þeirra 
til að berjast fyrir frelsi sínu. 

Rarnses fyrsti, sá er fyrstr kom til valda af nítjándu kon- 
ungaættinni, virðist ekki hafa haft ríkisstjórn á hendi lengr en 
tvö eða þrjú ár. Eftirmaðr hans næsti var Setí, hinn fyrsti 
með því nafni, sem vann aftr undir egypzka ríkið lönd þau í 
Asíu, er það hafði misst, og endrreisti goðahofin í Egypta- 
landi, sem lagzt höfðu í rústir. Samfara því, að Egypta-veldi 
náði sér aftr niðri erlendis, lifnaði við áhugi á íþróttum 
heima' fyrir. Lágmyndirnar í Abydos frá stjórnartíð Setí 
konungs, sem málaðar hafa verið með svo frábærri list, eru 
eitt hið allra fegrsta snilldarverk þeirrar tegundar, sem Forn- 
Egyptar hafa eftir sig látið. Og hinn skrautbúni legstaðr 
þebu-konungs er sú af hinum konunglegu grafhvelfingum í því 
landi, sem bæði er stœrst og meðmestri listfengi gjörð. Kan- 
aansland laut faraó enn að nýju, og Egyptar fóru þá herferðir 
eins langt norðr og til Litlu Asíu og austr á bóginn til Háran, 



173 

þar sem letr, mótað í stein, eftir Setí konung hefir nýlega 
fundizt. 

Setí sat að völdum tuttugu ár, eða rúmlega það. En 
eftir hann tók Ramses annar, sonr hans, konungdóm í 
Egyptalandi. Auknefni hans var ,,óskabarn Amons", þebu- 
borgar-guðsins. Svo var hann að minnsta kosti titlaður af 
hinum egypzku þegnum sínum. En útlendingar, sem áttu 
ervitt með að bera fram egypzku nöfnin, nefndu hann með 
embættisnafni hans: pcraa eða faraó , sem merkir: ,,stóra 
húsið“. það er samskonar titill og sá, er Tyrkja-soldán ber : 
,,garöshliðið háa“. Og eins og títt er að titla þann þjóðhöfð- 
ingja svo í stað þess að nefna hann persónunafni hans, 
svo nefndu ísraelsmenn konung Egyptalands heldr faraó en 
Ramessú mí-Amon. 

Ramses annar var enn á ungum aldri, þá er hann kom 
til ríkis. Með hinni ,,tvöföldu kórónu“ Eg)fptalands tók 
hann að erfðum stríð það, sem faðir hans hafði átt í við Het- 
íta í Sýrlandi. þjóðflokkar Hetíta höfðu notað sér veikleik 
Egypta-ríkis, sem kom fram á vandræðaárunum seinast á því 
tímabili, er átjánda konungaættin var við völd. þeir höfðu 
streymt fram gegn um skörð Tárus-fjalla og hrifsað til sín hin 
frjósömu lönd þar fyrir sunnan. Hin gamla borg Kades við 
Orontes-fljót í Sýrlandi, nálægt Hórus-vatni, varð höfuðstaðr 
þeirra í suðri, og svo ruddust herforingjar Hetíta fram allt til 
suðr-takmarka Palestínu. Að undanteknum fáeinum nýlend- 
um hingað og þangað á stangli tókst þeim þó aldrei að ná 
eignarhaldi á Kanaan. þarsemsíðar urðu landamæri ísraels- 
ríkis í norðri, þangað, en ekki lengra, náði hin eiginlega land- 
eign Hetíta. Viðreisn Egvptalands með nítjándu konunga- 
ættinni varð til þess, að Hetítar fengu ekki útbreitt ríki sitt 
lengra suðr. Ivanaansland varð fyrst vígvöllr sá, er barizt 
var á af ,,hinum mikla konungi Hetíta“ og faraó Egypta- 
lands, og síðan egypzkt skattland, Ofriðrinn fœrðist inn í 
landeign Hetíta, og Kades-borg var umsetin af Nílár-hernum. 
það var í einum slíkum leiðangri, að Ramses frelsaðist úr opn- 
um dauða fyrir tilhlutan guðsins Amons — eftir því, sem kon- 
ungr sjálfr taldi víst. Meðan bardaginn stóð sem hæst hafði 



174 


hann í ofrhug œtt inn í óvinaherinn, oröiö svo allt í einu við- 
skila við fylgdarliS sitt, og staSiS einn uppi meS þjóni þeim, 
er ók vagni hans, umkringdr af fjandmönnum sínum. I þess- 
um nauöum sneri hann sér biöjandi til þebuborgar-guðsins og 
fékk bœneyrslu. Óvinirnir flúSu undan árás hans og hann 
komst aftr heill á hófi til sinna manna. Hiröskáld hans Pen- 
tár orkti söguljóS um atburð þennan, og þaS kvæði, sem 
heldr á lofti frægðarverkum faraós, var grafið á veggi muster- 
isins í Karnak. (Meira.) 


Frá missíónarstarfi séra Jóns J. Clemens er þetta að 
segja í viðbót við þaS, sem frá var skýrt í Desember-blaði 
,,Sam. 

Hann kom frá Vatnsdalsbyggð viö Qu’Appelle-á til Tinda- 
stóls í Alberta 15. Nóv. og dvaldi svo tæpan mánaðartíma í 
íslendingabyggöinni þar. Prédikaöi til skiftis í skólahúsunum 
aö Burnt Lake, Pine Hill, Tindastóli og Hólum, 17. (sunn.), 
21., 24. (sunn.), 28. Nóv. og I. (sunn.), 5. og 8. (sunn.) Des. 
Safnaöarlundr var haldinn í skólahúsinu aö Pine Hill 5. Des., 
og voru þar rœdd ýms kirkjuleg mál, einkum sunnudagsskóla- 
málið og prestsþjónustumál safnaöarins. Söfnuðinum er annt 
um að fá til sín þjónanda prest framvegis, og átti frekar aö 
rœða það mál á safnaðarfundi í Janúar. Séra Jón Clemens 
skíröi 4 börn þar í byggðinni og framkvæmdi eina hjónavígslu. 
Meðan hann dvaldi þar gekk um 60 manns í Alberta-söfnuð, 
og er tala safnaðarlimanna nú rúmlega 200. En alls eru 
byggðarmenn um 300. 

Á austrleiðinni kom séra Jón við í Calgary 9. Des. og 
prédikaði þar á heimili Á. Pálssonar. þar búa aö eins fáar ís- 
lenzkar fjölskyldur. Tii Brandon kom hann hinn 11., skíröi 
þar eitt harn og vígði ein hjón. Sama dag fór hann til Pipe- 
stone-byggðar og prédikaSi í samkomuhúsi Islendinga þar um 
kvöldið. AS morgni næsta dags fór hann þaðan aftr áleiSis 
til Roseau-byggðar í Minnesota. Kom þangað laugardaginn 
14. Des. og prédikaði í skólahúsinu í austrparti byggðarinnar 
sunnudaginn hinn 15. Vikutíma dvaldi hann þar og prédik- 
aði þrem sinnum. Á safnaöarfundi var hann, sem haldinn 
var í húsi hr. Jacksons 19. Des. Hann gekkst fyrir myndan 
nýs safnaðar meðal fólksins, sem býr fyrir norðan landamerkja- 
línu Bandaríkjanna og' Canada (í Manitoba). Var það hinn 
20. á fundi eftir guðsþjónustu í húsi M. þórarinsssonar, að 
hinn nýi söfnuSr var inyndaðr. Hann heitir Fagradalssöfn- 



175 


uSr, og voru í hann innritaöar 78 sálir. Svo er viö búizt, aS 
sótt verði af söfnuSi þessum um inngöngu í kirkjufélagiS fyrir 
næsta kirkjuþing. 

Árangrinn af missíónarferSum séra Jóns J. Clemens (frá 
því seint í Október þar til seint í Desember) er mjög góðr, og 
að sjálfsögSu er kirkjufélagið honum hjartanlega þakklátt fyrir 
dugnaS hans og framkvæmdir á þessum missíónar-feröum. 

ÁrslokahátíS sunnudagsskóla Fyrsta lút. safn. í W.peg, 
var haldin aS kvöldi sunnudagsins milli jóla og nýárs (29. 
Des.) meS mjög líku fyrirkomulagi og áðr hefir tíðkazt. 
Kirkjan, hátíðlega upplýst og í öllu jólaskrauti sínu, var troð- 
full af fólki. Á eftir vanaleguin introitus fór þetta fram: 1. 

,,Sunnudagsskólinn‘‘ (,,Oss þykir vænt um þennan stað“), 
kvæSi orkt fyrir tœkifœrið af Hannesi S. Blöndal, sungið af 
öllum skólanum. ■—2. Recitation: ,,Sólargeislar“ (lesmáls- 
kafli úr ,, Kennaranum“)—■ drengr. — 3. Söngr, tcrset: 
„Stormr lægist stríSr“—eftir Bjarna Jónsson — 2 stúlkur, 1 
drengr.—4. Fíólín-sóló: ,,Alice, where art thou?“—drengr. 

.—5. Recitation: Smásaga (,,Lát ljós þitt skína“)—lítil stúlka. 
—6. Ávarp frá forstöðumanni sunnudagsskólans, presti safn- 
aðarins.—7. Dúet (,,Little ones like me“)—2 stúlkur. —8. 
Söngr (,,Bright angel hosts“)—eldri börn % —9. Cornet-sóló 
(,,Nazaret“)—drengr. —10. Recitation (,,Ó, hjartkæri faðir, 
vor hjörtu svo klökk“—nr. 99 í Barnasálmabókinni)—drengr. 
—11. Söngr (,,Hve blessuð aftans er blíða“)—nokkrar stúlk- 
ur. — \ 2. Lofsöngr (,,Ó, kornið, þér trúuSu“)—allir. 

í ávarpi sínu kom forstöSumaSr meSal annars meS tvær 
smásögur. Á missíónar-skipi því, er nefndist ,, Morgunstjarn- 
an“, vildi þaS óhapp til á einni ferS þess í ástrálska eyjahaf- 
inu um miðja 19. öldina, aS barn eitt féll útbyrSis úr fjölmenn- 
um barnahópi, er staddr var á þilfarinu. Enginn vissi, hvert 
barn þetta var. Skipstjóri heyrði inn í káetuna, aS slys hefSi 
komið fyrir; og án þess aS vita neitt frekar eSa gjöra nokkra 
fyrirspurn brá hann tafarlaust viö og fleygSi sér í sjóinn til 
þess að bjarga barninu, ef unnt væri. Sú tilraun heppnaðist, 
þótt aS eins væri með mestu naumindum. þegar barniS opn- 
aSi augun, milli heims og helju, í því skipstjórinn var aS 
bjarg'a því á sundinu, þá kallaSi þaS fagnanda til hans: ,,Ó, 
pabhi minn!“ Hann hafði þar án þess aS vita þaS frelsað líf 
síns eigin barns. þvílík gleði fyrir hann! — En samskonar 
gleSi, sagSi rœSumaSr, eiga þeir allir og þær allar kost á að 
eignast, sem í sannkristilegum anda vinna aS verki sunnudags- 



176 


skólans. — Hin smásagan var um konu eina, sem stödd var í 
opnum dauöa meö börnum sínum tveim og mörgum öörum 
úti á einu af hinum miklu stööuvötnum hér í Norðr-Ameríku, 
þá er skip það, er þau höf'ðu tekið sér far með, var að brenna 
þar upp. Henni hafði einhvern veginn tekizt að bjarga börn- 
unum og sjálfri sér út á rekald nokkurt; það var legubekkr, 
sem fleygt hafði verið útbyrðis úr skipinu og flaut þar í vatns- 
brúninni. En allt í einu sá hún mann, sem kom syndandi frá 
skipinu og stefndi á sama blettinn. Hún var þess fullviss, að 
legubekkrinn sykki í kaf, ef fleiri bœttist á hann. Og í dauð- 
ans ofboði kallaði hún til hans: ,,Ó, taktu hann ekki frá 
börnunum mínum!“ þá nam hann staðar á sundinu. Hun 
sá á andliti hans, að hann átti í baráttu við sjálfan sig. En 
áðr en drykklöng stund var liðin vann hann sigr í þeirri bar- 
áttu. Hann sleppti sundtökum og sökk sjálfviljugr í djúpið, 
—fórnaði sjálfum sér fyrir börnin út af móðurástinni biðjandi. 
—Slík fórn og slík bœn heyrir því verki til, sem verið er að 
vinna í sunnudagsskólanum—sagði rœðumaðr Og þetta er 
markmið allrar sannkristilegrar barna-uppfrœðingar. 

íslenzkir nemendr á Wesley College hér í Winnipeg voru 
í byrjan Desembermánaðar 15 að tölu. En eftir nýár voru 
þeir orðnir 25, þar af 6 stúlkur. Námsgreinarnar íslenzku, 
sem byrjað hefir verið á, eru þessar: réttritan, skýring ís- 
lenzkra ljóða, íslandslýsing, saga íslands, goðasögur. 5 
kennslustundir alls á viku, ein fyrir hverja af námsgreinum 
þessum. Lang-flestir íslendingarnir, sem ganga á Wesley 
College, eru í undirbúningsdeildinni.—Séra Friðrik J. Berg- 
inann kennir einnig latínu þar í skólanum.—þetta kennslu- 
máls-fyrirtœki kirkjufélagsins virðist ætla að heppnast ágæt- 
lega. __ ^ _ _ 

Hr. Ólafr S. þoRGEiRSSON, 644 William Ave., Winnipeg, ei féhirðir „Sam. . 

,VERÐI LJÓS!“—hið kirkjulega mánaðarrit þeirra séra Jóns Helgasonar og Haraldar Níels- 
sonar í Re\’kjavík — til sölu í bókaverzlun H. S. Bardal í Winnipeg og kostar 60 cents, 

„EIMREIÐIN", eitt fjölbreittasta og skemmtilegasta tímaritið á íslenzku. Ritgjörðir, mynd- 
ir, sögur, kvæði. Verð 40 cts. hvert hefti. Fæst hjá H, S. Bardal, J . S. Bergmann o. fl. 

„ÍSAFOLD“, lang-mesta blaðið á íslandi, kemr lit tvisvar í viku allt arið; kostar í Ameríku 
$1.50. H. S. Bardal, 557 Elgin Ave., Winnipeg, er útsölumaðuc___ 

„SAMEININGIN" kemr út mánaðarlega, 12 númer á ári. Sunnudagsskólablaðið „Kenn- 
arinn“ fylgir með „Sam.“ á hverjum mánuði. Árgangsverð beggja blaðanna að eins $1; 
greiðist fyrirfram.— Skrifstofa blaðsins: 704 Ross Ave., Winnipeg, Manitoba, Canada,— 
Útgáfunefnd: Jón Bjarnason, (ritstj.), Fridrik“j. Bergmann, Ölafr S. þoRGEiRSSON, 
BjÖRN B. JÓNSSON, N. StEINGRÍMR þORLAKSSON 1 


Prentsmiðja Lögbergs, — Winnipeg. 


